Aina za Swala ya sunnah 

Swala ya sunna ni aina nyingi: Muhimu zaidi ya hizo ni zifuatazo: 


Kwanza: Sunna za ratiba 

Nazo ni sunna zenye kufuata Swala za faradhi 


Na jumla ya sunna za ratiba ni rakaa kumi au rakaa kumi na mbili, nazo ni: 


Rakaa mbili kabla ya Alfajiri. 


Rakaa mbili kabla ya Adhuhuri au nne na rakaa mbili baada ya 



. Rakaa mbili baada ya Magharibi. 


- Rakaa mbili baada ya lsha. Ibnu <Umar amepokewa akisema: (Nimehifadhi kutoka kwa Mtume S rakaa 
kumi: Rakaa mbili kabla ya Adhuhurj na rakaa mbili baada yake, rakaa mbili baada ya Magharibi 
nyumbani kwake, rakaa mbili baada ya lsha nyumbani kwake na rakaa mbili kabla ya Swala ya Asubuhi) 


[Imepokewa na Bukhari na Muslim.]. 






Na imethubutu hadithi kq a hii kutoka kwa 'Aishah t isipokuwa yeye alitaja rakaa nne kabla ya Adhuhuri 
[Imepokewa na 




